WikipediA 


Wikang Singgales 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang wikang Singgales o Sinhala ( /sln0'li:z/; Sa 
Sinhales: Singgales : So£90; singhala 

IPA: [ 1 sighele])^ ay ang katutubong wika ng lahing 
Singgales , ang pinakamalaking pangkat etniko sa Sri 
Lanka. Nabibilang sa 16 milyong katao ang mga 
tagapagsalita nito. Ang wikang Singgales ay sinasalita 
rin bilang pangalawang wika ng mga ibang pangkat 
etniko sa Sri Lanka.^ Ito ay isang wikang Indo-Aryano 
ng Indo-Europyanong wika. Ang wikang Sinhales ay 
may sariling panitikan, ang panitikang Singgales . 

Talasanggunian 


1. Singgales (https://www.ethnologue.com/18/lang 
uage/sin/) at Ethnologue (18th ed., 2015) 

2. Laurie Bauer, 2007, The Linguisties Student's 
Handbook, Edinburgh 

3. "Census of Population and Housing 2001" (htt 
p://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/PDF/Popul 
ation/p9pll%20Speaking.pdf) (PDF). 
Statistics.gov.lk. Nakuha noong Nobyembre 16, 
2013. 


Singgales 

8ocd0 

singhala 


@o8D© 


Rehiyon 

Sri Lanka 

Mga katutubong 

16 million (2007)W 

tagapagsalita 

2 million pangalawang wika 
(1997) 

Pamilyang wika 

Indo-Europeo 

■ Indo-lranian 

■ Indo-Aryano 

■ Timog Indo-Aryano 

■ Singgales 

Mga maagang 

Elu 

anyo: 

■ Singgales 

Mga 

wikain/diyalekto 

Vedda (kreyol na wika) 

Sistema ng 

Alpabetong Singgales 

pagsulat 

Singgales na Braille (Bharati 
Braille) 

Opisyal na katayuan 

Opisyal na wika 

sa 

Sri Lanka 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-1 

si 

ISO 639-2 

sin 

ISO 639-3 

sin 

Linggwaspera 

59-ABB-a 


This page eontains indie text. Without 
rendering support you may see irregular vowel 
positioning and a laek of conjuncts. More... 






PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng 
mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa 
pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Singgales&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Singgales&oldid=1548318" 


Huling pagbabago: 14:30, 28 Pebrero 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative eommons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 












